cyngor 
ar 
bopeth 


Cyngor Ar Bopeth Cymru 
Adolygiad blynyddol 


Yng Nghymru 2013/14 


337,000 


o faterion yn ymwneud â chyngor wedi derbyn sylw. 


134,000 


o gwsmeriaid unigol wedi derbyn cyngor. 


Un filiwn 


o ymweliadau i adran Cymru ein gwefan hunangymorth Adviceguide. 


13,000 


o ymweliadau i gynnwys Cymraeg ar Adviceguide. 


375 


o leoliadau ble mae'r gwasanaeth yn cynnig cyngor annibynnol yn rhad ac am ddim. 


20 o aelodau Canolfannau Cyngor Ar Bopeth yng Nghymru yn cyflenwi pob awdurdod lleol. 


Dilynwch ni ar Twitter 
twitter.com/CABCymru 


Hoffwch ni ar Facebook 
facebook.com/CitizensAdvice 


Gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube 
youtube.com/CitizensAdvice 


I ddod o hyd i'ch CAB lleol ar-lein: 
_ >  citizensadvice.org.uk/getadvice 


I gael cyngor ar-lein: 
Coue e adviceguide.org.uk/cymru 


I wirfoddoli yn eich CAB lleol: 
 > citizensadvice.org.uk/join-us 


“Roedd y 
gwasanaeth yn 
ardderchog. Ni allaf 
ei ganmol ddigon.” 


Adborth gan gleient 


Cyflwyniad 


Unwaith eto, mae 2013/14 wedi bod yn flwyddyn eithriadol o brysur i'r 
gwasanaeth Cyngor Ar Bopeth yng Nghymru, gyda dros 134,000 o bobl 

yn dod atom am gyngor am dros 337,000 o faterion, a llawer mwy yn 
defnyddio'n gwasanaethau ar-lein. Mae'n sesiynau hyfforddiant ariannol wedi 
rhoi'r grym i bobl gymryd rheolaeth dros eu harian, ac rydym wedi parhau i 
ymgyrchu am newidiadau polisi i atal problemau rhag codi yn y lle cyntaf. 


Ni fyddai dim o'r gwaith hyn yn bosib heb gefnogaeth ac ymrwymiad bron 

i 800 o wirfoddolwyr ymroddgar, a'r holl staff sy'n gweithio ochr yn ochr â 
hwy, ac sydd wedi cynorthwyo i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar draws 
yr holl wlad. Ni allwn ddiolch digon iddynt. 


Mae effaith economi sy'n pallu, toriadau yng ngwariant cyhoeddus a thomen 
o ddiwygiadau yn parhau i effeithio ar lawer, yn cynnwys rhai sy'n ennill 
incwm isel, teuluoedd, a'r rhai tlotaf yn ein cymunedau. Mae'r dyfodol 

yn parhau'n ansicr, mae'r galw am gyngor yn cynyddu ac mae'n gwaith 
dylanwadu yn hanfodol i wneud cymdeithas yn fwy teg. Mae arian yn 
parhau'n brin ond mae'n rhaid inni ddal i wella'r hyn rydym yn ei wneud, felly 
eleni, rydym wedi parhau i symud ymlaen drwy: 


e ymateb yn gadarnhaol i Adolygiad œ cynllunio ein blaenoriaethau polisi 


Gwasanaethau Cynghori ac ymgyrchu ar y prif faterion sy'n 
Llywodraeth Cymru trwy gyd- effeithio ar ein cwsmeriaid 
weithio i gyflenwi cyngor o E 


amlygu materion defnyddwyr sydd 

o'r pwys mwyaf i'n cwsmeriaid, 

a chynyddu ein cyfrifoldebau 

e ymgyrchu i sicrhau bod anghenion newydd o ran defnyddwyr ynni a 
ein cwsmeriaid yn cael eu deall, marchnadoedd post 
yn enwedig wrth i newidiadau 
diwygio lles barhau 


ansawdd sicr ar gyfer y problemau 
mae pobl yn eu wynebu 


e gwella mynediad dros y ffôn at ein 
gwasanaethau ar Y Llinell Gyngor 
e parhau i Sefyll dros gydraddoldeb trwy eu gwneud yn haws eu 
trwy ddarpariaeth ein cyngor ar cyrraedd. 
wahaniaethu 


Mae Cyngor Ar Bopeth wedi bod yn cyflenwi gwasanaethau cynghori ar 
draws Cymru dros y 75 mlynedd diwethaf, a byddwn yn dathlu'n pen-blwydd 
yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2014. Wrth edrych yn ôl ar yr hyn rydym 
wedi'i gyflawni hyd yma, rydym yn benderfynol wrth symud ymlaen, i 
gynllunio gwasanaeth modern, addas i anghenion cyfredol ein cwsmeriaid, a'u 
hanghenion i'r dyfodol. 


Mr 


Fran Targett 
Cyfarwyddwr - Cyngor Ar Bopeth Cymru 


Pwy yr ydym ni a'r hyn rydym 
yn ei wneud 


Ni yw'r elusen cynghori fwyaf 


yn y DU Rydym yn ei 


gwneud yn haws 


Yn 2013/14, bu i Ganolfan Cyngor Ar Bopeth Cymru gynorthwyo [F 

dros 134,000 o bobl yng Nghymru gyda thros 337,000 o | gael cymorth 
broblemau. Gallwch gael at ein 
gwybodaeth a'n cyngor 
trwy ein gwasanaethau 
wyneb-yn-wyneb, dros y 
ffôn ac e-bost, ac ar-lein. 


Rydym yma i bawb, ac yn rhoi cyngor ar ystod o faterion 
cyffredin — unrhyw beth o ddyled, iechyd, gwaith ac arian, i dai 
a phrynwyr. Rydym wedi bod yma yn rhoi cyngor annibynnol, 
cyfrinachol a diduedd yn rhad ac am ddim ers 1939. Ond nid 
ydym yma i'n cwsmeriaid yn unig — rydym yn defnyddio'u storïau Yn ogystal â bod ar y stryd 
i ymgyrchu ar faterion mawr er budd y boblogaeth ehangach. fawr, rydym yn rhoi cyngor 
o leoliadau fel canolfannau 
Rydym yn lleol ac yn genedlaethol cymunedol, meddygfeydd, 


ll harch i. 
Mae gan Ganolfan Cyngor Ar Bopeth Cymru rwydwaith o 20 o yoe oda anara 


ganolfannau yng Nghymru — i gyd yn elusennau unigol. Rydym yn 
cael gwared â'r rhwystrau at gyngor trwy fynd i fannau mae pobl 
ein hangen fwyaf. Dyna'r rheswm dros gyflenwi'n cyngor o 375 

o leoliadau yn y gymuned. Mae pob Canolfan Cyngor Ar Bopeth 
yn aelod o Gyngor Ar Bopeth, y corff Cenedlaethol sy'n darparu 
cefnogaeth TG, hyfforddiant a chefnogaeth weithredol. Mae 
Cyngor Ar Bopeth hefyd yn defnyddio tystiolaeth leol i gydlynu a 
chefnogi ymgyrchoedd ar hyd a lled y gwasanaeth fydd yn datrys 
problemau cenedlaethol sy'n cael effaith ar lawer iawn mwy o bobl 
na'r ydym ni'n eu cynorthwyo trwy gyngor. 


Mae Cyngor Ar Bopeth Cymru'n cael ei lywodraethu gan Bwyllgor 
Cyngor ar Bopeth Cymru, sy'n is-bwyllgor o'r Bwrdd Ymddiriedolwyr 
Cyngor ar Bopeth. Mae'n defnyddio'i bwerau dirprwyedig i osod 
polisïau penodol ar gyfer y gwasanaeth yng Nghymru. 


sF 
“Ni fyddwn wedi gallu mynd p- 
ymhell heb gael cymorth CAB. 
Rwy'n ddiolchgar iawn am y 
cymorth a roddwyd i mi.” 


Adborth gan gleient 


Gwasanaethau cynghori 


Mae Cyngor Ar Bopeth Cymru'n chwarae rhan bwysig ar draws 
Cymru wrth fynd i'r afael ag anghyfiawnder, lleihau tlodi ac allgau 
cymdeithasol, a galluogi pobl i wireddu eu llawn botensial. 


A Cyflenwi gwasanaeth cynghori 
Rôl cyngor ì 
i gymunedau: Gwasanaethau 
Rydym yn deall mai un 


broblem yn aml yw achos ledled Cymru 
neu ganlyniad problem 
arall, felly, yn hytrach na 
mynd i'r afael â mater 
unigol, bydd cynghorwyr 
yn edrych yn gyfannol ar A 

sefyllfa'r cwsmer. Wrth Y Llinell Gyngor 

wneud hyn, gellid canfod Y Llinell Gyngor yw gwasanaeth ffôn Cyngor Ar Bopeth yng 
yn fuan problemau posibl Nghymru, a lansiwyd yn ffurfiol ym mis Gorffennaf 2010 fel 
eraill, neu eu rhagatal, a'u gwasanaeth dwyieithog ledled Cymru. Ers hynny, mae Y Llinell 
rhwystro rhag dwysáu i Gyngor wedi tyfu o nerth i nerth, yn darparu mynediad cyflym 
rywbeth mwy difrifol. a hwylus at wasanaethau ar draws Cymru. Mae'r gwasanaeth 
wedi derbyn dros hanner miliwn o alwadau ers ei lansio. 


Mae Cyngor Ar Bopeth Cymru'n dal contractau dros nifer o 
fentrau ledled Cymru ac yn is-gontractio i Ganolfannau Cyngor 
Ar Bopeth ar gyfer eu cyflenwi. 


Mae Canolfannau 
Cyngor Ar Bopeth yng Yn 2013/14 cynhaliodd Y Llinell Gyngor 
nghanol eu cymunedau, 42,000 o asesiadau ffôn, nifer trawiadol 
ac mae'r cyngor o iawn, gyda 5,500 o alwadau eraill wedi'u 50% 
ansawdd a gynigir yn trosglwyddo i'n sefydliadau partner yn 

aml yn adlewyrchu cynnwys Llinell Ddyled Genedlaethol, o gynnydd 
proffil y preswylwyr. I'r Llinell Gymorth Defnyddwyr, y Gwasanaeth mewn 
cwsmeriaid, gall hyn olygu Cynghori Ariannol, Gwasanaeth ar VN 
derbyn gwasanaeth mwy Ombwdsmon Ariannol a'r Gwasanaeth g yr y 
cynhwysol. Er enghraifft, Cynghori Pensiynau. O'i gymharu â'r mynd at y 
mynediad at gynghorwyr flwyddyn flaenorol, gwelodd Y Llinell Gyngor [AEF A 
amlieithog neu wybodaeth gynnydd o 50 y cant yn y galwyr oedd yn Cymraeg. 
ar faterion lleol penodol. dewis cael at y gwasanaeth Cymraeg. 


Cynhaliwyd digwyddiad pwrpasol ar gyfer Y Llinell Gyngor 

yn Llandrindod, pan welwyd nifer o ganolfannau yn dod at ei 
gilydd i rannu arferion da wrth gyflenwi eu gwasanaeth ffôn. 
Roedd presenoldeb da yn y digwyddiad, a gallodd y rhwydwaith 
wrando ar nifer o siaradwyr yn cynnwys pennaeth gwasanaeth 
ffôn Nwy Prydain wedi'I leoli yng Nghaerdydd, ac sy'n cael ei 
P arweinydd diwydiant ym maes gwasanaethau ffôn. 


p- 


- 


< 
p” 


Gwasanaeth Cyngor Ar Bopeth i ddefnyddwyr 


Mae pawb yn ddefnyddiwr, a dyna pam mae gwasanaeth Cyngorar l 
Bopeth i ddefnyddwyr mor bwysig. O ffonau i wresogi cartrefi, mae E z F 
materion defnyddwyr yn hanfodol i fywyd bob dydd. Ein ffonio ni 


Ers ei lansio ym mis Ebrill 2012, mae'r gwasanaeth i ddefnyddwyr Mae Cyngor Ar Bopeth 
wedi gweithio'n glos â swyddfeydd lleol Safonau Masnach a wedi brwydro'n hir ac 
rheolyddwyr eraill ar gwynion sy'n rhaid ymchwilio iddynt a yn ddyfal i sicrhau bod 
gweithredu arnynt. ein llinellau cymorth 

| l l cenedlaethol yn rhoi'r 
Ym mis Rhagfyr 2013, derbyniodd y gwasanaeth i ddefnyddwyr ei gwerth gorau posib. 


ail filiynfed galwad, ac mae wedi ymdrin â 1.2 miliwn o gysylltiadau MY E s 


ar draws y DU yn cynnwys bron i 48,000 o achosion o Gymru. ddiflino i sicrhau arian er 
mwyn gostwng costau i'r 
Y tri phrif fater a godwyd eleni oedd: galwyr, ac yn ddiweddar, 


wedi llwyddo i wneud 
hynny ddigwydd. Erbyn 
mis Medi 2014 bydd 

bron pob un o'n llinellau 
cymorth yn gweithredu 

ar rifau 03. Mae hyn yn 
golygu y bydd galw ein 
llinellau cymorth yn costio 


moduron nwyddau a ffonau ddim mwy na galwadau i 
ail-law gwasanaethau symudol 
personol 
Cyngor Da, Iechyd Da Beth sy'n cael ei gynnig? 
Partneriaeth wedi'i hariannu rhwng Cyngor Ar Bopeth Cymru Mae'r bartneriaeth yn 
a Llywodraeth Cymru yw Cyngor Da, Iechyd Da. Nod y prosiect gweithredu n wahanol yn | 
yw uchafu incwm y bobl hynny mewn ardaloedd difreintiedig ôl gofynion lleol, ond gallai 
sydd a thlodi'n debygol o effeithio ar eu hiechyd. gynnwys: 
Mae Canolfannau Cyngor Ar Bopeth yn darparu cyngor mewn * sesiynau cyson Canolfan 
cydweithrediad â thimau lleol gofal iechyd ar draws Cymru. Cyngor Ar Bopeth mewn 
Mae gan bob ardal awdurdod lleol yng Nghymru o leiaf un meddygfeydd a 
cynghorwr arbenigol yn gweithio ar draws y gymuned. chanolfannau iechyd 


e ymweliadau cartref i 
gleifion yn dilyn cyfeiriadau 
gan weithiwr iechyd 


Yn 2013/14, mae'r gwasanaeth Cyngor Da, lechyd Da, wedi 
gweld dros 20,000 o gwsmeriaid newydd, ac wedi ymdrin â 
bron i 40,000 o achosion newydd. 

e sesiynau cynghori mewn 
ysbytai cymunedol a 
gwasanaethau iechyd 
meddwl. 


Mae'r 'enillion a gadarnhawyd’ cyfunol am y flwyddyn hon 
ar gyfer yr ymgyrch gyfan, dros £16 miliwn, yn fwy na dyblu'r 
ffigwr targed o £8 miliwn. 


i ” 
Mc 
~ 


a 


aN Modelau sydd yn y llun © John Binder 
bu in 


Cyngor Ar Bopeth Cymru sy'n dal y 


prif gontract ar gyfer cyflenwi sesiynau 

Cyngor ar Arian wyneb yn wyneb ar MAN 
Gwasanaeth 

draws Cymru. Yn ystod 2013/1 4, bu Cynghori Ariannol 


i'r gwasanaeth gyflenwi bron i 6,400 

o sesiynau (sy'n cynrychioli 120 y cant o darged y prosiect), 
allan o dros 175 o leoliadau cymunedol ar draws Cymru. 
Mae'r gwasanaeth yn ddi-werthiant hollol, ac nid yw'n 
darparu cyngor rheoledig nac yn cymeradwyo cynhyrchion na 
gwasanaethau penodol. 


Mae cyngor ar arian yn cynorthwyo pobl i wneud 
penderfyniadau ariannol ar bynciau fel: 


e cyllido gwariant wythnosol è deall budd-daliadau treth a 


neu wariant misol nawdd cymdeithasol 

e cynilo a benthyca, yswirio e deall y jargon — esbonio'r 
a diogelu cwsmeriaid a'u iaith dechnegol a 
teuluoedd ddefnyddir yn y diwydiant 


e cynllunio ar gyfer ymddeol gwasanaethau ariannol. 


O ganlyniad i'n perfformiad yn y tair blynedd gyntaf, rydym 
wedi sicrhau arian am ddwy flynedd ychwanegol. 


Mae Cyngor Ar Bopeth Cymru wedi derbyn £2.4 miliwn 

gan Lywodraeth Cymru trwy Brosiect Canlyniadau ar y Cyd 
Cymunedau yn Gyntaf. Mae'n ariannu 11 o Ganolfannau 
Cyngor Ar Bopeth yng Nghymru i weithio mewn partneriaeth 
â sefydliadau cymunedol, preswylwyr ac asiantaethau 
allweddol eraill i ddarparu mynediad lleol at gyngor hyd at fis 
Mawrth 2015. Prosiect yn canolbwyntio ar y gymuned, ac sy'n 
cefnogi agenda Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru, a chefnogi 
pobl dan anfantais yn ein hardaloedd mwyaf difreintiedig 
yw'r rhaglen hon, gyda'r nod o gyfrannu tuag at liniaru tlodi 
parhaus. 


O fewn y chwe mis cyntaf o'r prosiect hwn, mae eisoes dros 
100 o leoliadau allgymorth ar draws Cymru, yn darparu 
sesiynau cyngor cyffredinol yn ogystal â chyngor gallu ariannol 
a hyfforddiant ariannol yn y cymunedau. 


“Mae lefel y gwasanaeth 
yn uchel iawn [ac] 
roeddwn i'n teimlo dan 
lai o straen yn gwybod 
fy mod am gael help.” 


Adborth gan gleient 


Gwasanaethau cynghori lleol 


Yn ogystal â chyflenwi'r gwasanaethau llwyddiannus ledled Cymru, mae'r Canolfannau 
Cyngor Ar Bopeth lleol yn gweithio'n galed yn eu cymunedau i sicrhau, beth bynnag fo'r 
sefyllfa, eu bod yn gallu addasu i anghenion sy'n newid eu hardal leol er mwyn canfod y 
datrysiadau gorau ar gyfer eu cwsmeriaid. 


Cefnogi dioddefwyr llifogydd yn y Rhyl 


Ym mis Rhagfyr 2013, bu raid i 400 o bobl yn y Rhyl adael eu 
cartrefi yn dilyn i lanw uchel a gwyntoedd cryfion guro Gogledd 
Cymru ac achosi llifogydd. Ymatebodd CAB Sir Ddinbych i'r 
trychineb ar unwaith, gan fynd i'r ganolfan cymorth argyfwng 
gyda'u staff a gwirfoddolwyr. Ar y dechrau, gweithiodd staff 
gyda'r cyngor a chynorthwyo pobl i ganfod llety, dillad sych 

a thaclau ymolchi. Yn yr wythnosau'n dilyn, bu iddynt aros 

yn y ganolfan cymorth yn darparu cyngor a chefnogaeth i 
ddioddefwyr y llifogydd a oedd yn ceisio delio â hawliadau 
yswiriant, grantiau, hawlio budd-daliadau a materion 
gwasanaethau. 


© www.MorienJones.com 


Roedd profiad y ganolfan yn cefnogi dioddefwyr llifogydd 
Llanelwy yn 2012 yn amhrisiadwy, gan eu bod yn meddu ar 
y gallu, yr wybodaeth a'r arbenigedd i ddarparu'r cymorth 
a'r gefnogaeth oedd pobl ei angen i adfer y bywydau oedd 
ganddynt cyn y llifogydd. 


Mae'r ganolfan yn parhau i ddarparu gwasanaeth galw i mewn 
dau ddiwrnod yr wythnos yn y Rhyl yng nghanol y gymuned a 
effeithiwyd arni gan y llifogydd. 


Yr Hyb Cynghori yng 
Nghaerdydd 


Eleni, roedd CAB Caerdydd a'r Fro 
yn rhan annatod o'r Hyb Cynghori 
yng nghanol y ddinas, cysyniad 
newydd a ddyfeisiwyd gan Gyngor 
Dinas Caerdydd. 


Mae staff CAB yn gweithio'n 
glos, ochr yn ochr â staff o 


95. 


dîm Cynghori'r cyngor, Undeb Credyd Caerdydd a'r Fro, 
Cymdeithas Flaengar y Somaliaid, Safonau Masnach, Diverse 
Cymru a Speakeasy. 


Mae gan y swyddfeydd dderbynfa ddisglair a chroesawus 
gyda mynediad at Adviceline ac Adviceguide. Rheolir 
gwasanaethau'r dderbynfa gan y cyngor, ac mae'r ganolfan 
yn cydweithio â hwy i ganfod y sefydliad iawn i gynorthwyo'r 
cwsmer. Yn aml iawn mae gan y cwsmeriaid anghenion 
cymhleth, a gall cynghorwyr CAB, gyda chydsyniad y cwsmer, 
drafod yr anghenion hyn gyda staff o sefydliadau eraill. Mae 
hyn yn golygu y gall y dull 'un lleoliad, un cyswllt' ddatrys y 


mater yn fuan ac yn effeithlon i'r cwsmer. 


Tîm Cyflogaeth a 
Chydraddoldeb CAB 
Casnewydd 


Mae Tîm Cyflogaeth a 
Chydraddoldeb CAB Casnewydd 
wedi parhau a'u gwaith 

yn cefnogi a chynrychioli 
cwsmeriaid sydd wedi cael 
profiad o gamwahaniaethu 

ym maes cyflogaeth, nwyddau 
a gwasanaethau. Gwneir 

eu gwaith yn fwy anodd o 
ganlyniad i gyflwyno ffioedd yn 
y tribiwnlysoedd cyflogaeth, a 
hynny wedi gostwng gallu eu 
cwsmeriaid i gymryd y camau 
angenrheidiol. Er gwaethaf y 
rhwystr hwn, mae'r ganolfan 
wedi parhau i gynhyrchu nifer o 
storiau am lwyddiant, adnabod 
camwahaniaethu ac ennill 
iawndal i'r cwsmer. 


Gwnaeth un cwsmer a oedd 

yn cael ei chynrychioli yn y 
tribiwnlys gan ei CAB, hawliad 
yn erbyn ei chyflogwr, sef siop 
ffonau symudol/ategolion, 

am ddiswyddo annheg a 
chamwahaniaethu ar sail rhyw. 
Barnodd y tribiwnlys fod ei 
hawliad yn rhesymol a dyfarnwyd 
dros £7,000 o iawndal iddi. 


Trwy gydol y flwyddyn, mae 
CAB Casnewydd wedi gwella 
mynediad at eu gwasanaeth, 
wedi codi ei broffil ac ymgyrchu 
mewn digwyddiadau ac wedi 
hyrwyddo eu gwaith Sefyll 
dros gydraddoldeb. Mae'r tîm 
Cyflogaeth a Chydraddoldeb 
hefyd wedi ymgyrchu ochr yn 
ochr â Chymorth i Fenywod 
gyda golwg ar eu hymgyrch 
cenedlaethol cyfredol “Reclaim 
the Night”, sy'n codi'r mater o 
drais yn erbyn menywod. 


Y galw am gyngor 


Dyled 
Cyflogaeth 
Tai 
Cyfreithiol 
Arall 


Budd-daliadau a chredydau treth 


Defnyddwyr (heb fod yn ariannol) 


Perthynas a theulu 


Nwyddau a gwasanaethau ariannol 
Iechyd a gofal yn y gymuned 
Mewnfudo, lloches a chenedligrwydd 


42% 
31% 
5% 
5% 
4% 
4% 
3% 
1% 
1% 
1% 
3% 


EADEM 


11% 


o holl faterion 


25% 


o holl faterion 


budd-daliadau dyled yn 
yn ymwneud ymwneud 
â lwfans â materion 
cyflogaeth a cardiau credyd, 
chymorth. cardiau siop a 


chardiau tâl. 


VW 


20% 


o holl 
faterion 
cyflogaeth 
yn ymwneud 
â chyflog a 
hawliau. 


30% 


o holl faterion 


tai yn 
ymwneud ag 
eiddo ar rent 
yn y sector 
preifat. 


Polisi ac ymgyrchoedd 


Nid yw gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yma i roi cyngor ar gyfnodau o 
argyfwng yn unig; rydym yn gweithio hefyd i ddylanwadu, newid a gwella 
bywydau pobl yng Nghymru. Rydym yn siarad ar ran miloedd o bobl sy'n 
defnyddio gwasanaeth ein canolfannau bob blwyddyn, ac ar ran pob 


defnyddiwr hefyd. 


Rydym yn defnyddio tystiolaeth fanwl o'r canolfannau i ddylanwadu ar wneuthurwyr polisi a darparwyr 
gwasanaethau. Hefyd, rydym nawr am gyflawni ymchwiliadau mwy eang gyda defnyddwyr ar draws 
Cymru, er mwyn sicrhau ein bod yn deall y problemau sy'n eu hwynebu. 


Mae hwn yn amser caled i lawer o bobl yng Nghymru. Er gwaethaf y newydd positif diweddar am yr 
economi, mae biliau anhepgor cadw ty yn codi ac yn rhoi pwysau enfawr ar gyllid teulu. 


I adlewyrchu'r profiadau hyn rydym wedi: 


e cyflawni ymchwiliad â phobl a effeithiwyd arnynt 
gan ddiwygiadau lles er mwyn deall effaith 
cronnus y diwygiadau ac i hysbysu agenda Trechu 
Tlodi Llywodraeth Cymru 


e cyhoeddi'r canfyddiadau o gynllun peilot Cyngor 
Ar Bopeth ar Reoli'r Mudo i Gredyd Cynhwysol 
i ddangos lefel a natur y gefnogaeth fydd ein 
cwsmeriaid ei hangen wrth wneud y trosiad i 
gredyd cynhwysol. Roedd yr adroddiad hwn yn 
dangos y bydd cyfran uchel o gwsmeriaid angen 
cefnogaeth i wneud y trosiad i'r system newydd 


codi materion am briodoldeb dangosyddion 
arfaethedig newydd Llywodraeth Cymru ar 

gyfer Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, 

yn benodol, y potensial i bobl sy'n byw yn yr 
ardaloedd gwledig golli allan ar fuddion ymyriadau 
polisi wrth fynd i'r afael ag amddifadedd 


ymchwilio i berfformiad y Gronfa Cymorth Dewisol 
yng Nghymru er mwyn goleuo dyfodol y gronfa ac 
adnabod a goleuo awgrymiadau ar gyfer newid 


dylanwadu'n uniongyrchol ar y Bil Tai a'r Bil Rhentu 
Cartrefi i sicrhau bod gan bobl sy'n byw yn y 
sector rhentu preifat yng Nghymru ddiogelwch 
mwy 

cyhoeddi adroddiad ar y cyd â Shelter Cymru 

ar droi allan dialgar, a gwneud achos dros 
gyflwyno diogelwch, mewn cyfraith, i denantiaid 
yng Nghymru. Lansiwyd yr adroddiad yn 

stondin Cyngor ar Bopeth Cymru yn Eisteddfod 
Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cylch 2013 ble bu 
inni siarad â dros 4,000 o ymwelwyr yn ystod yr 
wythnos 


cymryd rhan weithredol yn adolygiad Llywodraeth 
Cymru ar gymorth treth cyngor yng Nghymru er 
mwyn sicrhau bod cymorth ar gael, ac yn addas i'r 
rhai fydd mewn mwyaf o angen yn y dyfodol. 


Mae Canolfannau ar draws Cymru gyfan yn cymryd rhan yn ein 
hymgyrchoedd cenedlaethol yn ogystal ag ymgyrchu ar faterion lleol. 


Wythnos Fawr Arbed Ynni 


Pat Sims a Sharon Collis o CAB Casnewydd 
yng Ngorsaf Gwybodaeth Casnewydd 


Gwiriwch, peidiwch 
difaru 


Ym mis Tachwedd bu inni 
ymuno â Sefydliad Safonau 
Masnach i lansio ein hymgyrch 
moduron ail-law. Bu inni ofyn 

i bobl 'wirio, a pheidio difaru', 
yn amlygu'r problemau gaiff 
pobl gyda moduron ail-law — un 
o'r tri phrif bryderon a godwyd 
gan wasanaeth defnyddwyr 
Cyngor Ar Bopeth. Yr ymgyrch 
oedd canolbwynt Wythnos 
Genedlaethol Defnyddwyr a 
bu i'r canolfannau trwy Gymru 
gynorthwyo eu cymunedau i 
ddysgu mwy am y problemau 
wrth brynu modur ail-law. 


Mae'r ymgyrch Wythnos Fawr Arbed Ynni wedi bod o gymorth 

i bobl gymryd camau i arbed arian ar eu biliau tanwydd trwy 

sicrhau eu bod ar y fargen orau, yn newid tariff neu gyflenwr ac i 
gymryd cymorth i insiwleiddio eu cartrefi a gostwng eu defnydd o 
ynni. Bu Canolfannau Cyngor Ar Bopeth yn mynd o gwmpas dros 
200 o ddigwyddiadau lleol, ac roedd cymorth a chyngor ar gael i 
ddefnyddwyr ar-lein neu trwy sesiynnau hyfforddi a roddwyd gan eu 
canolfan cynghori lleol i dros 450 o bobl yn ystod yr ymgyrch. 


Rydym yn awyddus i sicrhau na fydd unrhyw un 

yn talu ceiniog fwy na sydd raid iddynt ar gostau 
ynni. Mae pethau ymarferol y gall pobl eu gwneud i 
ostwng eu biliau ynni a chynorthwyo i leddfu pwysau 
ariannol. Yn ystod Wythnos Fawr Arbed Ynni, bu i 
Ganolfan CAB Casnewydd gynorthwyo defnyddwyr 

i wirio, newid ac insiwleiddio er mwyn gostwng eu 
costau ynni. Mae'r codiad yng nghostau byw yn 
golygu na fydd eu cyllid tŷ yn ddigon i dalu am eu 
hanghenion dydd i ddydd.” 


Den Foley, Prif Swyddog, CAB Casnewydd 
Yn wallgof am yr hysbys 


Bu inni ganfod nad oedd cwmnïau 
benthyciad diwrnod cyflog yn trin eu 
cwsmeriaid yn deg a hyd yn oed yn 
torri rheoliadau ac arweiniad ynghylch 
benthyciad cyfrifol. 


Felly, aeth Cyngor Ar Bopeth Cymru 'yn 
wallgof am yr hysbys'. Bu inni ofyn i'n 
cefnogwyr roi gwybod am hysbysebu 
anghyfrifol neu gamarweiniol. 
Gweithiodd y Canolfannau gydag awdurdodau lleol a phartneriaid 
eraill i sicrhau y byddai defnyddiau hysbysebu camarweiniol ac 
anghyfrifol yn cael eu symud o ystod o leoliadau yn cynnwys 
adeiladau ym mherchnogaeth awdurdodau lleol, fel canolfannau 
cymunedol. Ar lefel y DU, bu i Gyngor Ar Bopeth sicrhau cytundeb 
gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer ystod o fesurau i 
fynd i'r afael â benthyciadau diwrnod cyflog, yn cynnwys gofyniad i 
gwmnïau benthyciad wneud gwiriadau ynghylch a all y benthyciwr 
fforddio'r benthyciad cyn ei ganiatâu, a chyfyngu i ddau y nifer o 
fenthyciadau treigl ellid eu caniatâu i unigolyn. 


Partneriaethau 


Mae gweithio ag amryw o wahanol bartneriaid yn rhoi'r modd inni gyrraedd 
grŵp mwy eang o gwsmeriaid na fyddem yn eu cyrraedd ar ein pen ein hunain. 


Yng Nghymru rydym | Prosiectau a phartneriaethau'r 


amrywiaeth o sefydliadau 


cyhoeddus a'r trydydd Fforymau gallu ariannol yng Nghymru 

sector, partneriaid 

corfforaethol, Ilywodraeth Trwy ei Raglen Sgiliau Ariannol am Oes, mae Cyngor Ar Bopeth 
leol a llywodraeth yn cefnogi 14 o fforymau gallu ariannol rhanbarthol yng 
genedlaethol a chydag Nghymru a Lloegr. 

ymddiriedolaethau a 


sefydliadau. Mae dau fforwm yng Nghymru'n cyfarfod bob chwarter, ac 


yn dwyn at ei gilydd ystod amrywiol o brif chwaraewyr, lleol a 
Diolch i gefnogaeth ein chenedlaethol, o sector eang o'r llywodraeth a'r gymdeithas 
partneriaid, rydym wedi sydd â diddordeb yn yr agendâu gallu/cynhwysiad ariannol. 
gallu cyrraedd y cannoedd 
ar filoedd o bobl a 
chymunedau sydd fwyaf 
ein hangen, a gwneud 
gwahaniaeth cadarnhaol 

i gymaint o fywydau, 
trwy fynd i'r afael â'u 
UL Lu GU Ci “Mae bod yn aelod o fforwm gallu Ariannol 
pn DEFN Canolbarth, De a Gorllewin Cymru wedi bod 


Mae'r fforymau wedi'i gwneud yn bosib i ddylanwadu ar 
bolisi ac arferion lleol a chenedlaethol mewn sawl ffordd. 
Yn ddiweddar bu i aelodau ymateb i alwad am gynghorwyr 
i gymryd rhan yn ymchwiliad Cyngor Ar Bopeth Cymru i 
archwilio barn ar flwyddyn gyntaf Cronfa Cymorth Dewisol 
Llywodraeth Cymru. 


bodus. . ! 
AR yn hanfodol i'n gwaith — yn arbennig y cyfle i 
Mae buddiannau amlwg i rwydweithio a gwneud cysylltiadau ag asiantaethau 
bawb wrth weithio mewn A 

FU partner oedd yn ymwneud â gallu ariannol.” 

partneriaeth gan inni allu | 
manteisio ar arbenigedd, Lisa Chilcott, Cydlynydd Hyfforddiant Gallu 
enw da a chyffyrddiadau Ariannol, CAB Sirol Caerffili 


ein gilydd. Ond o'r pwys 
mwyaf yw'r canlyniadau l mgo 
cadarnhaol ychwanegol wedi gwneud cysylltiadau grêt. 
rydym yn eu hennill i fwy o Andy Williams, RNIB 


“Llwythi i fynd yn ôl i'r timau yn RNIB Cymru — 


bobl gyda'n gilydd. 


Ynys Môn — 
Partneriaeth 
Weithredol Effaith 
Diwygio Lles 


Mae CAB Ynys Môn 

wedi sefydlu Partneriaeth 
Weithredol Effaith Diwygio 
Lles (OWRIP) ac wedi datblygu 
cynllun gweithredu i liniaru 
effaith diwygio lles. Mae'r 
bartneriaeth hon yn enghraifft 
ardderchog o gyd-gynhyrchu, 
yn cael ei harwain gan y 
trydydd sector (gan Gadeirydd 
CAB Ynys Môn) ac yn 
cydweithredu'n uniongyrchol 
â'r Bwrdd Gwasanaeth Lleol 

a Bwrdd Strategol Diwygio 
Lles i sicrhau lleihau dyblygu 

a lleihau nodau ac amcanion 
cyffredin. 


O'r OWRIP, mae'r grŵp wedi 
canfod anghysondebau 

yn Nhaliadau Tai yn ôl 
Disgresiwn yr awdurdodau 
lleol, ac o ganlyniad bu i rai 
o weithwyr achos CAB Ynys 
Môn gyfarfod â Rheolwr 
Refeniw a Budd-daliadau i 
addasu'r rhain. Aethpwyd â 
drafft a gynhyrchwyd gan y 
ganolfan mewn partneriaeth 
â'r awdurdod lleol, i weithdy 
agored i gyflwyno a thrafod 
y polisi newydd gyda 
phartneriaid. Roedd adborth 
yn awgrymu i'r gweithdy 
fod yn hynod effeithiol a 
defnyddiol, a gofynnwyd i'r 
ganolfan barhau i gynnal 
gweithdai tebyg ar thema 


diwygio lles. 


CAB Gwynedd a De Ynys 
Môn yn gweithio mewn 
partneriaeth â Rhaglen 
Llywodraeth Cymru ar 
Dwf Swyddi Cymru 


Ers ei chychwyniad ym mis Ebrill 
2012, mae CAB Gwynedd a De 
Ynys Môn wedi cefnogi Rhaglen 
Twf Swyddi Cymru sy'n darparu 

ar gyfer pobl ifanc yn barod am 
waith, ond wedi'i chael yn anodd 
sicrhau gwaith. Mae'r rhaglen 

yn darparu cyfle am waith sy'n talu 
isafswm cyflog cenedlaethol am 
gyfnod o chwe mis i bobl ifanc rhwng 
16 a 24 oed, 


Liam Rogers a Cai O'Marah, 
dau o'r cyfranogwyr (y ddau 
ar y rhaglen ar hyn o bryd) 


Ers Ebrill 1 2013, mae naw o bobl ifanc wedi'u cyflogi yn y 
ganolfan dan y rhaglen, wedi'u hyfforddi un ai fel aseswyr porth 
neu swyddogion cymorth gweinyddol. 


Mae tri wedi Mae tri wedi Mae tri yn 
sicrhau contract sicrhau gwaith parhau ar y 
tymor hirach gyda chyflogwr rhaglen. 

gyda'r ganolfan. arall. 


Dywedodd Lee Pritchard, un o'r cyfranogwyr a oedd wedi sicrhau 
gwaith gyda chyflogwr arall: 


“Heb yr hyfforddiant a'r profiad gwaith a gefais, nid 
oes unrhyw ffordd y byddwn wedi sicrhau gwaith 
gyda darparwr hyfforddiant achrededig. Byddwn yn 
argymell y rhaglen hon i unrhyw un rhwng 16 a 24 
sydd allan o waith.” 


Dywedodd George Williams Rheolwr Cyflenwi Gwasanaeth y 
ganolfan: 


“Mae'r galw am gyngor a gwybodaeth yn cynyddu, ac 
mae'r rhaglen hon yn ein galluogi i gyfarfod y galw, ac 
yr un pryd, yn paratoi hyfforddiant o'r graen blaenaf a 
chyflogaeth gynaliadwy. Mae'n sefyllfa ble mae pawb 
yn ennill.” 


Mae CAB Casnewydd wedi mynd â'i Wasanaeth Ymyriadau 
Gamblo i'r strydoedd gyda chymorth y bartneriaeth gref sydd 
wedi'i hadeiladu gyda Big Issue Casnewydd 


Yn dilyn ei hyfforddi, roedd gweithiwr cynnal yn Big Issue 
Casnewydd yn gallu adnabod arwyddion problemau gamblo 
ymysg eu gwerthwyr. Roedd y grŵp bregus hwn o gwsmeriaid 
yn amharod f fynd at CAB na gwasanaethau eraill, felly 
cymerodd y gweithiwr ymyriadau gamblo ddull gwahanol i 
ddod â'r gwasanaeth at y cwsmer. 


O ganlyniad, cafwyd ymweliadau cynnar iawn yn y bore â 
swyddfa dosbarthu Big Issue, lot a de yn siop coffi Byddin yr 
lachawdwriaeth, a llawer o ymgomio ar strydoedd Casnewydd. 
Rhoddodd y dull cynnes a di-lol hwn gan y Gweithiwr 
Ymyriadau Gamblo y cyfle i ddatblygu perthynas o ffydd a 
chyd-barch, a galluogi'r ganolfan i gynnig ymyriadau effeithiol 
i'r cwsmer i fynd i'r afael â gamblo problemus. 


Gyda dyfalwch a pharodrwydd i fynd y filltir ychwanegol, 
fe chwalwyd rhwystrau, a chaniatau i'r ganolfan fynd â'r 
gwasanaeth cynghori, a'i deilwra i anghenion penodol y 
cwsmer. 


Eleni, mae CAB Caerdydd a'r 

Fro wedi gweithio'n agos gyda'i 
awdurdod lleol i gynnal y teuluoedd 
mewn mwyaf o angen ym Mro 
Morgannwg, yn darparu gwasanaeth 
ymweld yn y cartref a mynd i'r afael 
ag anghenion cymhleth teuluoedd a 
ganfuwyd i fod angen cymorth gan 
y tîm Teuluoedd yn Gyntaf. Mae'r 
dull traws-bartneriaeth hwn wedi 
galluogi'r ganolfan i adnabod a 
chynorthwyo pobl yn briodol. 


Mae'r ganolfan wedi darparu 
cymorth gwaith achos ac eiriolaeth ar 
ystod o faterion, a gweithio'n glos â 
FACT (Teuluoedd yn Cyflawni Newid 
Gyda'i Gilydd), Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Gweithredu dros 
Blant a Dechrau'n Deg, i gynghori 
teuluoedd na fyddai erioed wedi 
cysylltu â'r gwasanaethau hyn o'r 
blaen. 


Gwirfoddoli 


Ein gwirfoddolwyr 


O'r 1,400 o bobl sy'n 
gweithio yn y gwasanaeth ar 
draws Cymru, mae bron i 800 
ohonynt yn wirfoddolwyr, 
oll o wahanol gefndiroedd 
gydag ystod o sgiliau. Maent 
yn gwneud amrywiaeth 

o swyddogaethau, 

o roi cyngor i godi 

arian, TG, gweinyddol, 
cyhoeddusrwydd, ymgyrchu 
ac ymddiriedolaeth. 


Dros £5 miliwn yw pris 
gwerth y farchnad y gwaith a 
wneir gan ein gwirfoddolwyr 
yng Nghymru. 


Cymwysterau drwy wirfoddoli 


yn CAB Sir Ddinbych 


Ym mis Mawrth 2014, roedd CAB Sir Ddinbych yn 
falch o gyflwyno dyfarniad lefel 3 mewn Darparu 
Cyngor Cyfreithiol Cychwynnol i Carl Makin, un o'n 


gwirfoddolwyr. 


Dyma'r cymhwyster cyntaf i'w ddyfarnu gan ganolfan 
asesu cymwysterau, Cyngor Ar Bopeth ac mae'n un 
o bedwar cymhwyster cyngor cyfreithiol sydd wedi'u 
datblygu rhwng Canolfan Cyngor Ar Bopeth ac 


asiantaethau cynghori eraill. 


Mae'r cymwysterau hyn yn gymorth i gynnal datblygu 
strwythurau gyrfa ym maes cyngor cyfreithiol, ac mae'r 
cyfle i ennill cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn 
genedlaethol, yn ychwanegiad da i'r profiad gwirfoddoli, ochr yn 
ochr â llawer o sgiliau eraill y gall gwirfoddolwyr eu hennill wrth 


weithio yn y ganolfan. 


Dechreuodd Carl wirfoddoli yn CAB Sir Ddinbych ym mis 


Manteision i bawb 


Mae gwirfoddoli gyda CAB yn rhoi manteision enfawr i gymunedau 
lleol. Rhoddodd ein gwirfoddolwyr yng Nghymru werth dros £5 
miliwn o oriau gwaith rhyngddynt yn 2013/14. Heb eu hangerdd 

a'u haelioni, byddai'r gwasanaeth yn brwydro i barhau'n fyw, a 
thrwy fethu datrys problemau byddai'r gost i'r economi'n cynyddu. 
Mae gwirfoddolwyr CAB yn cael mantais o dderbyn hyfforddiant 
rhad ac am ddim, cefnogaeth gyfredol a threuliau. Canlyniad 
hyfforddiant yw cymhwyster achrededig a fydd, yn ogystal â'r profiad 
o wirfoddoli, yn cynorthwyo pobl i ddatblygu sgiliau am oes, tu 
hwnt i'r ganolfan. Mae pum deg pump y cant o'r gwirfoddolwyr a 
adawodd y gwasanaeth yn 2013/14 wedi mynd i addysg bellach neu 
i gyflogaeth am dâl. 


I bobl ifanc, mae gwirfoddoli yn rhoi profiadau newydd, yn hwb 

i hyder ac yn llwybr i waith neu addysg. Mae ein gwirfoddolwyr 

hŷn neu ein gwirfoddolwyr sydd wedi ymddeol yn dweud bod 
gwirfoddoli yn eu cadw'n weithgar, mewn cysylltiad â'r gymuned ac 
yn golygu eu bod yn gallu rhoi rhywbeth yn ôl. Yr hyn sy'n gyffredin 
ar draws yr holl wirfoddolwyr yw eu bod yn cael gwirfoddoli yn 
brofiad gwerthfawr unigryw. 


(O'r dde i'r chwith) Fran Targett, 
Cyfarwyddwr, Cyngor Ar Bopeth Cymru, 
Carl Makin, Cynghorwr Cyffredinol, Ann 

Dewbury, Swyddog Hyfforddi, CAB Sir 
Ddinbych, Lesley Powell, Prif Swyddog 
Gweithredol, CAB Sir Ddinbych 


Gorffennaf 2011, cyn iddo gychwyn yn y chweched dosbarth, ac 

wedi symud ymlaen o Aseswr Gateway i Gynghorwr Cyffredinol 

yn y ganolfan. Mae Carl nawr ym Mhrifysgol Caerweir, ond yn 

parhau i weithio gyda'r ganolfan leol, CAB Caerweir, ac yno mae 

dan hyfforddiant i ddod yn Oruchwyliwr Sesiynau Cynghori, a hyn 15 
o ganlyniad i'w brofiad gyda CAB Sir Ddinbych. 


Peter Dickinson, Cydlynydd Recriwtio Gwirfoddolwyr, CAB Sir Benfro 


CAB Sir Benfro — prosiect Ymgysylltu â 
Gwirfoddolwyr wedi'i ariannu gan WCVA. 


Ers 2011, mae CAB Sir Benfro wedi bod yn rhedeg ei brosiect 
Ymgysylltu â Gwirfoddolwyr, sydd wedi'i ariannu gan Gwirfoddoli 
yng Nghymru y WCVA. 


Mae'r prosiect yn anelu at gynyddu amrywiaeth y bobl sydd am 
wirfoddoli trwy ymgysylltu â grwpiau sydd mewn perygl o allgau 
cymdeithasol. Mae'n cynnig ystod o gyfleon gwirfoddoli diddorol i 
unigolion, ac mae'n sefydlu grŵp hunangynhaliol o wirfoddolwyr i 
fod yn gyfrifol am farchnata'r ystod o gyfleon gwirfoddoli. 


Erbyn mis Mawrth 2014, roedd 73 o wirfoddolwyr newydd wedi 
cyfrannu dros 12,000 o oriau gwirfoddoli — cryn gyflawniad mewn 
ardal sydd bennaf yn wledig. 


“Rydym yn anelu at ddatblygu 


“Mae gwirfoddoli gyda CAB 


yn ffordd ffantastig i bobl 
ennill sgiliau newydd a 
datblygu eu profiad, gyda 
mynediad at raglen hyfforddi 
gyson, strwythuredig ac 

o ansawdd. Mae gennyf i 
gred fawr mewn hyfforddi a 
chynorthwyo pobl i gyrraedd 
eu potensial, ac rwy'n 

barod i annog a mentora 
gwirfoddolwyr. Mae pob 
gwirfoddolwr sydd â 
phrofiad ystyrlon a phleserus 
gyda ni, yn golygu bod 
person arall yn mynd allan 
i'r gymuned gyda Chyngor 
Ar Bopeth wedi'i datŵo i'w 
galon.” 


Nicola Roguski, 
Prif Swyddog, 
CAB Sir Benfro 


Prosiect gwirfoddoli CAB Torfaen 


dyddlyfr dysgu a ellid ei 
ddefnyddio mewn unrhyw 
ganolfan, ac a fyddai'n 
gymorth i wirfoddolwyr 
ddatblygu enghreifftiau 

da ac ymarferol o sgiliau 
poblogaidd y bydd cyflogwyr 
yn chwilio amdanynt, ac a 
ellid eu defnyddio i gryfhau 
ceisiadau am waith, ac mewn 
cyfweliadau.” 


Mal Edgson, Prif 
Swyddog, CAB Torfaen 


Mae profiad gwirfoddoli o fewn Canolfanau Cyngor Ar 
Bopeth yn arbennig o gyfoethog yn y sgiliau poblogaidd 

a throsglwyddedig y bydd llawer o gyflogwyr yn chwilio 
amdanynt. Y rhain yn cynnwys sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig 
a geiriol, sgiliau rhyngbersonol, gweithio mewn tîm a sgiliau 
trefnu. 


Ochr yn ochr â'n partneriaid, Pontydd i Waith Torfaen, mae'r 
ganolfan yn gweithio gyda grŵp o wirfoddolwyr i wella'u siawns 
o gael gwaith. Wrth ddefnyddio model sgiliau cyflogadwyedd 

a ddatblygwyd gan adran gyrfaoedd Prifysgol Caint, byddant 

yn mapio'r sgiliau a enillir gan wirfoddolwyr mewn ystod o 
swyddogaethau. O hyn, maent yn bwriadu datblygu model y gall 
gwirfoddolwyr ei ddefnyddio i wella'u CV a'u techneg cyfweld. 


Y ffordd mae'r gwasanaeth yn cael 
ei ariannu 


Mewn cyfnod ariannol anodd, credwn ei bod yn hanfodol i awdurdodau 
lleol a Llywodraeth Cymru gydweithio â chyllidwyr strategol eraill i 
sicrhau fod diffaethwch cyngor yn cael ei ddileu yng Nghymru. 


Ariannu ledled Cymru 


Mae'r cyllidwyr allweddol eleni'n cynnwys: 


Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol: Yn dilyn tair blynedd 
lwyddiannus o ragori ar y contract am gyngor wyneb-yn- 
wyneb ar arian, mae'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi 
cytuno i ymestyn eu contract am ddwy flynedd arall, hyd at 
Fawrth 2016 


Ariannu Gwasanaethau Cynghori: Er mwyn lliniaru ar y 
toriadau i gyllid gwasanaethau cynghori yn ystod y flwyddyn 
ariannol hon, parhaodd Llywodraeth Cymru i ddarparu arian 
tymor byr o brin dros £1miliwn ar gyfer CAB ac asiantaethau 
cynghori eraill ar draws Cymru 


Cyngor Wyneb-yn-wyneb ar ddyledion: Mae'r prosiect 
cyngor Wyneb-yn-wyneb ar ddyled yn cael ei ariannu gan y 


Gwasanaeth Cynghori Ariannol a'i ddarparu gan ganolfannau 


Cyngor Ar Bopeth ac asiantaeth bartner mewn lleoliadau ar 
draws Cymru. Roedd y cyfanswm o gwsmeriaid newydd a 


welwyd gan y gwasanaeth hwn yng Nghymru yn ystod 2013/1 


dros 11,000 a chyda dyled ganolig a £13,465 y cwsmer. 


p 
aN 


< 


“Rwy'n ddiolchgar iawn am yr holl 
wybodaeth a chyngor a gefais. 
Hoffwn yn fawr petai mwy o arian 
yn cael ei roi i ganolfan Cyngor Ar 
Bopeth er mwyn iddynt allu gwario 
mwy o oriau yn rhoi gwasanaeth i 
lawer o bobl eraill.” 


Adborth gan gleient 
17 


| Ariannu lleol 
yng Nghymru 


Mae cyllid craidd ar gyfer 
canolfannau lleol gan 
awdurdodau lleol ar draws 
Cymru yn hanfodol i 


gyflenwi costau seilwedd 

y canolfannau. Mae hefyd 
yn lifer i gael cyllid tymor 
byr ychwanegol ar gyfer 
prosiectau, ac yn caniatáu 
gwasanaethau ychwanegol 
i gymunedau lleol. 


Cronfa'r Loteri Fawr — 
Prosiect Cynhwysiant 
Ariannol Cymunedol 


Ar gyfer eu Prosiect Cynhwysiant 
Ariannol Cymunedol, llwyddodd 
Canolfan Cyngor Ar Bopeth Sir 
Ddinbych i sicrhau £225,000 dros 
dair blynedd o Gronfa'r Loteri Fawr. 


Mae'r prosiect, a ddechreuwyd yn 
mis Mawrth 2014 gyda chymorth 
Martin Lewis o MoneySavingExpert. 
com a Fran Targett, Cyfarwyddwr 
Cyngor Ar Bopeth Cymru, yn 
darparu gwasanaeth wyneb-yn- 
wyneb ac yn rhoi cyngor deublyg 
ar arian (dyled a chyngor ataliol 
ar arian) i unigolion a grwpiau 
tan 8pm fin nos ac o 10am i 5pm 
ar ddydd Sadwrn, yn y Rhyl a 
Dinbych Uchaf, y wardiau mwyaf 
difreintiedig yn Sir Ddinbych, 


Bydd y gwasanaeth hwn, yn ogystal 
â chaniatau i'r ganolfan roi cymorth 
i gwsmeriaid sydd, ar hyn o bryd, 
yn methu cael at y gwasanaeth 

yn ystod y dydd, yn edrych i roi 
cyfweliadau ar-lein ar waith er 
mwyn cynorthwyo cwsmeriaid sy'n 
byw mewn ardaloedd gwledig, ble 
bu'r gwasanaethau'n anodd eu 
cyrraedd yn flaenorol. 


Tomas Shea-Waters, Gweithiwr Digidol, CAB Sir Benfro 


Prosiect CAB Sir Benfro ar Les Digidol 2014 


Mae Canolfan Cyngor Ar Bopeth Sir Benfro, ar y cyd â 
Chymunedau 2.0, yn chwarae rhan arwyddocaol yn y prosiect 
rhanbarthol newydd 'Lles Digidol y Gorllewin' wedi'i ariannu 
gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. 


Gwelir cynhwysiant digidol fel cyfrannwr perthnasol iawn i fynd 
i'r afael â thlodi ac allgâu, ac felly yn ffurfio rhan o strategaeth 
wrthdlodi CAB Sir Benfro. 


Mae'r prosiect wedi bod yn fodd i sefydlu cysylltiadau 
arwyddocaol gyda Chyngor Sir Benfro, tair swyddfa Canolfan 
Byd Gwaith, Cymunedau yn Gyntaf ac amryw o sefydliadau 
eraill, sydd oll yn ymdrin ag effaith diwygio lles. 


Mae'r Swyddog Lles Digidol nawr yn mentora a hyfforddi 
staff rheng flaen y sefydliadau hyn i ddarparu cefnogaeth 
cynhwysiant digidol, addasu gwasanaethau prif ffrwd i 
gynnwys cynhwysiant digidol a, phan yn bosib, hyfforddi eu 
Pencampwyr Digidol eu hunain i gadw ffocws ar gynhwysiant 
digidol ac ariannol. 


Bu i weithwyr a chwsmeriaid CAB Sir Benfro fod ar eu mantais 
drwy gael aelod staff ychwanegol sy'n darparu cymorth a 
hyfforddiant i fynd i'r afael ag agenda cynhwysiant digidol 

y ganolfan, ac o ganlyniad, mae wedi gwneud newidiadau 
cadarnhaol. Fel bydd y prosiect yn cael ei roi ar waith, estynnir y 
manteision hyn i staff a gwirfoddolwyr CAB Ceredigion. 


Cyfanswm y cyllid yng Nghymru 


Dros £11 miliwn 
i Ganolfan Cyngor Ar Bopeth 
yng Nghymru yn 2013/14. 


O'i gymharu â ffigyrau 2012/13, 
mae cyllid i'r canolfannau yng 
Nghymru wedi gostwng naw y 
cant. 


Mae'n bwysig nodi bod cyllid 

ar gyfer cyngor arbenigol wedi 
dioddef yn arw gyda thoriad o 
83 y cant yng nghyllid cymorth 
cyfreithiol, oedd ond yn gadael 
arian ar gyfer achosion dros ben. 
Ni fydd hyd yn oed y lefel isel 
hon o arian ar gael yn y flwyddyn 
2014/15. 


Mae'n braf nodi bod arian o'r 
awdurdodau lleol wedi cynyddu 
yn ystod y cyfnod, a bod yr 
awdurdodau wedi gweithio'n 
glos â'u gwsanaethau lleol gan 
ddeall bod cyngor annibynnol 
yn hanfodol yn y cyfnod anodd 


hwn. Awdurdod lleol £4,100,000 
Arian gan Lywodraeth Cymru £3,100,000 

Mae cefnogaeth barhaus a l Arian gan Gwasanaeth Cynghori Ariannol £1,600,000 

chynyddol Llywodraeth Cymru i'r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol £300,000 

gwasanaethau cynghori gydag Cronfa'r Loteri Fawr £174,000 

ariannu untro i'r sector gynghori Arall £1 800,000 

ehangach ac ymrwymiad am E 

arian newydd yn benodol i 

ardaloedd Cymunedau yn 

Gyntaf ar draws Cymru, i'w Ffigyrau rhagarweiniol wrth fynd i argraffu. 


cymeradwyo. 


Am ddadansoddiad o sefyllfa 
ariannol pob un Canolfan 
Cyngor Ar Bopeth, edrychwch 
ar adroddiad blynyddol y 
canolfannau unigol. 


Bydd gwasanaeth CAB yng Nghymru yn parhau i 
chwilio am gyfleoedd ariannu er mwyn sicrhau y 
bydd cwsmeriaid ar draws Cymru yn cael mynediad at 
y cyngor fydd ei angen ar gyfer y problemau sy'n eu 
hwynebu. 


e | ddarparu'r cyngor mae pobl ei angen ar gyfer y problemau sy'n 
eu hwynebu. 


e | wella polisïau ac arferion sy'n effeithio ar fywydau pobl. 


Mae'r gwasanaeth Cyngor Ar Bopeth yn cynnig i bawb gyngor 
annibynnol, cyfrinachol a diduedd ar eu hawliau a'u cyfrifoldebau 
yn rhad ac am ddim. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn 
hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu. 


Cyngor Ar Bopeth Cymru 
Tŷ Ouebec 

Castlebridge 

5-19 Heol y Bont-faen 
Caerdydd 

CF11 9AB 


Ffôn: 03000 231011 
Ffacs: 03000 231060 


Y Llinell Gyngor: 08444 77 20 20 


Gwasanaeth defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth: 
03454 04 05 06 (Saesneg) 
03454 04 05 05 (Cymraeg) 


www.citizensadvice.org.uk 
Www.adviceguide.org.uk 


Cyngor Ar Bopeth yw enw gweithredol Cymdeithas Genedlaethol Canolfannau Cyngor Ar Bopeth. 
Rhif elusen gofrestredig: 279057 


O Citizens Advice Cymru 2014. Ni ddylid ailgynhyrchu unrhyw ran o'r cyhoeddiad hwn heb ganiatâd 
ymlaen llaw heblaw i'r pwrpas o adolygu neu gyfeirio. 


Cynhyrchwyd gan Cyngor Ar Bopeth Cymru 
Mehefin 2014 


